IV 


Winnipeg, Man 


Nr. i 


Kaldeumenn hinir fornu. 


Það er hálfskrítið, hvernig menn hugsa sér guðlega opinberun 
stundum og hvernig menn hafa hugsað sér hana um þessar liðnu 
aldir. Menn liugsa sér, að Gyðingar séu hin elsta þjóð í heiminum, 
og væri það ekki svo, þá hlytu menn að verða forvitnir um það, 
hverju liinar þjððirnar hafl trúað, sem lifðu í heiminum á undan 
Gyðingum. En það er eins og þessir menn liafl ekki hugmjmd um 
neina aðra þj ið í heiminum en Gyðinga, þennan flokk þrœla, sem 
braust út af Egyftalandi undir forustu Mósesar. Einhverjir hafa 
þó lilotið að vera feður og forfeður þeirra. 

Nú á seinni tímum hafa menn verið að grafa upp leifar fornrar 
menningar, leifar og menjar þjóðflokka f Euphratsdalnum, sem 
er miklu eldri en Gyðingar. Og kyrkjan hefir gripið tækifærið til 
þess, að nota þessar menjar og sanna með þeim biblíuna. Af því að 
hinar yngri af leifum þessum sanna ýmislegt í ritningunni, sem menn 
áður höfðu ekki vitneskju um, þá ætia þeir, að þar hafl þeir fengið 
staðfesting fyrir guðlegum innblæstri ritningarinnar. En þessir 
menn hafa ekki gert sér fulla grein fyrir því, hvað þeir voru að fara 
með. Þeir sýna, að sömu hugmyndirnar sem frarn koma í ritning- 
unni hafl verið til löngu áður f Euphratsdalnum. En með því er 
það svo langt frá þvf, að guðdónflegur innblástur ritningarinnar sé 
sannaður, að þetca gengur einmitt út á að sanna það, að Gyðingar 
séu ekki liöfundar að þessum hugmyndum, sem ritningin flytur 
mönnum, lieldur önnur þjóð, sem bygði Eupliratsdalinn löngu áður 
en nokkur Gyðingur var til. Það er því ekkert fagnaðarefni fyrir 


_ 2 _ 


hina rétttrúnðu bræður vora, að þessar óláns fornmenjar skyldu 
finnast og verða mönnum kunnar, ef að þær yrðu til þess, að sýna 
það, að hinar allrakristilegustu hugmyndir og trúarskoðanir ritning- 
arinnar, eiga uppruna sinn að rekja til gersamlega heiðinna þjóða, 
sem kristnir menn kalla; að það eru skoðanir manna, sem trúðu á 
guði í hundraða eða þúsundatali. 

Ritningin, hin heilaga hók trúmannanna — þessar æfagömlu og 
mjög merkilegu þjóðsögur, að skoðun vantrúarmannanna — segir 
oss svo ijóslega frá Gyðingum, að vér getum rakið ættir þein-a alla 
leið frá dögum Krists og upp til liins fyrsta Gyðings, Abrahams. Á 
undan Abraham var þjóðin ekki til. 

Nú vitum vér, hvaðan Abraham kom. Hann kom að frásögn 
ritningarinnar frá Ur í Kaldeu, og er það álit manna, að hann liafi 
farið þaðan vegna trúarskoðana sinna, að hann hafi verið “reforma- 
tor,” siðbótarmaður, frjálslegri í trúarskoðunum sínum en trúbræður 
hans sem þar voru. 

Vér vitum nú vel hvar staður þessi, Úr, hefir verið. Vér vit- 
um nú orðið allmikið um hagi og siðu og átrúnað þjóðar þeirrar, er 
þar hefir búið, því að árlega er verið að grafa þar í rústum gamalla 
borga og finna menn þar heilar og hálfar hallirnar, alsettar rúna- 
letri á veggjunum. Borgir þær eru því nær eingöngu bygðar úr 
tígulsteini og er varla nokkur sá steinn, að ekki sé liann merktur 
fangamarki konungs þess eður höfðingja, er þá var ríkjandi. Jlá 
þar því rekja eina konungaættina fram af annari, xniklu lengra en 
menn með vissu hafa nokkurn tíma komist hjá öðrum þjóðurn. Menn 
þekkja nú orðið jafnvel nöfn konunga og ríkisár þeirra, sem lifað 
hafa 3800—4000 árum f'yrir Krists burð. Menn hafa meira að segja 
fundið þar leifar af nokkurskonar bókasöfnum, sem stofnuð hafa 
vei'ið nálægt 2000 árum fyrir Krist. Eru bækur þæi' steintöflur og 
skorið á letur. Er letur þetta undaxdegt, einlægir þríhyrndir fleyg- 
ar, og var það lengi að menn gátu ekki lesið það. En nú er sá örð- 
ugleiki yfirstiginn og geta menn nú lesið það eins og hvert annað 
útlent mál. Þessar töflur segja frá háttum og venjum, trúbx'ögðum 
og hugmyndum þessara þjóða, sem lifðu þarna í Euphi’atsdalnum 
endur fyrir löngu, Vér getum þar séð guðshugmyndirnaf, sem 
koma fram seinna í ritningunni, vér getum lesið þar lxeilar sögurnar, 
stundum svo að segja oi’ð fyrir oi'ð, sem sagðar eru í bókum ganxla- 
testamentisins, eins og seinna skal skýrt frá. En það er svo langt 
frá að þær sanni guðdómlegan eða bókstaflegan innblástur i'itning- 
arinnar, að þær einmitt ómótmælanlega sanna iiið gagnstæða. Vér 
skulurn taka eitt dæmi til skýringar. Það var lengi siður íslenzki'a 



3 


presta að fá ræður einn hjá öðrura sér til léttis, svo að þeir kæmust 
hjá að liugsa eða skrifa eins mikið, veslingarnir ! Þetta varð svo 
alment, að ræður gamalla presta, sem höfðu haft orð á sér, gengu 
sölum milli klerka, og á uppboosþingum seldust þær ærnu verði. 
Vér náðum einmsinni í einn þennan árgang og þóttumst góðir'að 
geta gripið til hans í viðlögum í þá daga; en það var galli á gjöf 
Njarðar, því að ræðurnar voru ritaðar illa iæsilegri fljótaskrift og 
var því stundum óumflýjanlegt að hætta kanske í miðri setningu, eða 
hlaupa yfir biað, eða slá í botninn og segja amen. En fólk tók ekk- 
ert eftir þessu, það var því betra sem það var óskiijanlegra. 

En nú skulum vér koma með dæmið. Ef að vér kæmum með 
ræðu, sem einhver hefði heyrt heima á íslandi fyrir 30—40 árum, 
hvernig í ósköpunum gætu mcnn farið að færa það sem sönnun fyr- 
ir því, að vér hefðum samið ræðuna, að hún var til orðin áður en vér 
fórum fyrst að skrifa nokkra ræðu, kanske áður en vér urðum til ? 
En þetta er sönnunaraðferð sú sem kyrkjumennirnir viðhafa, þegar 
þeir eru að sanna guðdómieik ritningarinnar með fornleifum þeim, 
sem finnast hjá Kaldeumönnum í Euphratdalnum. 

Þarna var Abraham og forfeður'lians. Trú landsmanna heflr 
óeíað vei’ið trú þeirra. 0g þegar þeir Abraham og ættfólk hans 
flytjast þaðan burtu, þá hafa þeir, sem cðlilegt var, flutt með sér 
meira og minna af trúarskoðunum, hugmyndum og þjóðsögum 
þeirra. Alveg eins og Islendingar fluttu með sér sögur úr Noregi, 
alveg eins og vér Islendingar hér vestan hafs höfum flutt með oss 
hugmyndir og sögur heiman af íslandi. Þó að þjóðirnar flytjist úr 
einu landi í annað, úr einni álfu heims í aðra^og þó að hundruð eða 
kanske þúsundir ára líði, þá má þó finna sömu sögurnar lijá þjóðun- 
um og hinir göndu forfeður þeirra höfðu. Sem dæmi má taka sumar 
sögurnar úr þjóðsögunum íslenzku, t. d. söguna um Mjaðveigu 
Mánadóttur og allan þann flokk skyldra sagna; söguna um þjófinn, 
sem öllu gat stolið og margar fleiri, og sýna þær það óhrekjanlega, 
að þessar sögur hafa verið fluttar, ekki einungis frá Noregi með 
landnámsmönnum, heldur alla leið að austan úr hálóndum Asíu, frá 
þeim tíma, þegar hin mikla aryanska þjóð lifði þar, áður en hún 
tvístraðist ’öngu fyrir uppliaf hinnar sögulegu aldar. 

Vér skulum því ekki furða oss á því, þó að Gyðingar hafi flutt 
með sér eitthvað af sögum og hugmyndum og trúarskoðunum feðra 
sinna; eða þó að vér sjáum í ritningunni sömu skoðanir og voru ríkj- 
andi löngu áður í Euphratsdalnum. En cf að vér gætum vel að, þá 
munum vér sjá, að margt í Gyðingatrúnni er leifar af átrúnaði hinna 
heiðnu Kaldeumanna. 



4 — 


Ég ætla nú að reyna að gefa mönnum hngmynd um þetta. En 
ég bið menn þegar að verða ekki óþolinmóðir, þó að ég fari hægt 
ytii', það “gengur þótt hægt fari ” segja menn. Þetta er og svo 
óvanalegt fyrir menn, að heyra þetta, að menn þurfa að átta sig á 
því,—átta sig á því, að Gyðingar eru ekki og hafa aldrei verið hin 
eina þjóð í heiminum. (Framhald.) 


Gildi Gamlatestamentisins. 

(Athugasemdir við “Aldamót” 1893). 

Framhald. ■—■—- 

Þá tekur höf. fyrirlestursins sér næst fyrir hendur, að verja lög- 
mál Mósesar, og fer þar um mörgum fögrum orðum. Ilann byrjar 
með því, að kvarta um tímaleysi og segir sér sé “ekki unt að koma 
með nema fáeinar bendingar.” Hann tekur því ekki livert eitt at- 
riði eða grein í þeim til að verja, lieldur að eins fáein atriði, en þau 
eiga að sýna, að hitt alt sé heilagur sannleiki. Þetta er nú að vissu 
leyti gott, en þó kann sumum að þykja varnaraðferð sú ónóg til 
fullra úrslita. Þó að t. d. einhverjum tækist að verja bardagana og 
styrjaldirnar sem Gyðingar áttu í við aðrar þjóðir, þá geta mcnn 
ekki tekið það sem vörn fyrir því, er Jlóses sökti þeim Kóra, Datan 
og Abirain niður í afgrynnið. Ef að bandingi einn er kærður urn 
þjófnað og þar á ofan um morð, þá er engin vissa fyrir því að hann 
sé sýkn af morðinu, þó að hægt sé að sanna hann sýknan af þjófnað- 
inum. 

Séra Fr. segir um löggjöf Mósesar, að “ heilagleiki, réttlæti og 
kærleikur sé hinn þríþætti rauði þráður, er gangi í gegnum alla 
þessa löggjöf.” Þykir mér hér farið æði geyst af stað, og ef að hann 
sannar þetta, þá vil ég gersamlega lcggja árar í bát með allar að- 
finningar. En til þess að sanna þetta, finst mér þurfa að snúa við 
réttlætishugmyndinni og segja, að morðverk séu kæileikur, að rán 
sé réttlæti og lostalifnaður heilagleiki. Hver sem leggur sig niður 
við það, að lesa sögu Gyðinga og löggjöf Mósesar, getur séð þetta 
undir eins. Þessi staðhæfing kyrkjumannanna dugir að eins við þá, 
sem eru orðnir svo hræddir og liugdeigir, eru búnir að tapa svo 
virðingunni fyrir ritningunni,trúnni á sannleika þeim er liún fiytur, 
eru orðnir svo efandi, að þeir þora ekki að líta í hana af ótta fyrir 
því, að þá muni helgreipar vantrúarinnar hremma þá. 

Höf. fyrirlestursins byijar á 13. kap., í 5. Mósesbók, til þess að 
sýna, að skurðgoðadýrkunin sé aðalglæpurinn, sem Gyöingum þuríi 



að refsa fyrir. Ég er nú ekkert að fetta flngur út í það, en læt það 
liggja millum hluta svona fyrst um sinn að minsta kosti. En J>að 
er lagaboð Mósesar í 13. kap., sem ég ætla að tala um. Þar er fyrst 
talað um sp'imenn eða draumspekinga: “Ef að þeir geíi Gyðingum 
teikn og stórmerki og ef að þau teikn eða stórmerki rætist og spá- 
maðurinn eða draummaðurinn segi svo við Gyðinga; látum oss að- 
hyllast annarlega guði, þá skaltu ekki hlýða orðum þessa spámanns 
eða draumspekings, því að drottinn yðar guð freistar yðar með þessu 

—-- en sá spámaður eða draumspekingur skal deyja.-Af- 

máið jþví þenna.i vonda úr yðar lióp.” 

Þetta er heldur fögur dómsástæða ! Eg sleppi því að tala um 
það, að hér er sagt að guð freisti Gyðinga, þar sem þó svo oft er 
viðkvæðið, að guð freisti einskis manns. En hér er gert ráð fyrir 
því, að guð almáttugur útbúi mann einn spádómsgáfu eða draum- 
speki og mætti til þess að gera kraftaverk, og svo sendir guð hann 
ofan á jörðina, til þess að reyna nú að freista Gyðinga, og fá þá til 
að þjöna annars konar guðum, líklega til þess að hann gæti lamið á 
þessum börnum sínum, sem fylgdu og létu leiðast af fortölum sendi- 
boða hans. En svo segir Móses : “en sá spámaður eða draumspek- 
ingur skal deyja.” Er nú þetta réttlæti ? Astæðan fyrir því að 
þeir eiga að deyða hann, er sú, að hann hvatti þá til skurðgoðadýrlc- 
unar, sendur af drotni til þess að freista þeirra. Þarna segja Móses- 
lðg að deyða skuli manninn fyrir það, að hann gerir það sem drott- 
inn almáttugur lætur hann gera. Því að náttúrlega var manninum 
ómögulcgt annað en gera það, sem drottinn hafði honum fyrir lagt, 
kuúði hann með almætti sínu til þcss að vinna. 

En svo er meira í þessum kapítula. Þar stendur ög (6. v.): 
“Þegar bróðir þinn saramæðra, sonur þinn cða dóttir þín, eða konan 
í faðiui þínum, eða yinur þinn, sá sem þú elskar eins og þitt cigið 
hjarta, ræður þér einslega og segir : látum oss fam og dýrka annar- 
lega guði, sem hvorki þú þekklr né þínir forfeður, þá skaltu ei fall- 
ast á þetta með honuin nc gegna því, auga þitt skal ekki vægja hon- 
um og þú skalt ekki skjóta skjólshúsi yfir hann af meðaumkun við 
liann, lieldur skaltu drepa hann; þín hönd skal vera hin fyrsta til 
að vega að honum og þar næst höhd alls almúgans. Með grjóti 
skuluð þér berja hann til dauða.” Þarna sýnir sig einn þátturinn 
þessara þriggja, sem liöf. segir að gangi gegnum alla þessa löggjöf'. 
Þarna sýnir kærleikurinn sig ! Hér cru öll hin helgustu bönd mar.n- 
lífsins slitin. Og menn geta með sanni sagt, að ef að þessi bönd, ef 
að þcssai' skyldur, sein Móses í guðs nafni býður að rjúfa, ef að þær 
eru mönnum ekki liclg;ir, þá cr þeim manni eða þeim mönnum ckk- 



— 6 — 


ert heilagt. Ef að vér eigum að fara að taka konuna í faðmi vorum 
eða barnið vort clskulega eða ástvininn besta og sýna þeim enga 
meðaumkun, heldur grýta þau til dauða, og fyrir hvað ? Fyrir það 
að þau hvísla að oss, að þeim sé í rauninni ómögulegt að trúa þeim 
guði, sem vér trúum á. Setjum nú svo, að þessi ástvinur hefði horft 
á herskap Gyðinga, hann eða hún hefði séð borgirnar herteknar, 
mennina höggna, börnin stungin spjótum til bana, þungaðar mæður 
ristar á kvið, meyjar smánaðar, og þegar honum eða henni hetði of- 
boðið þessi ósköp, hefði byrgt fyrir augu sér og hvíslað í eyra vort: 
“Ó, guð minn góður, livílík óskapa hryðjuverk eru þetta.! Mér er 
ómögulegt að trúa því, að góður guð á himnum hafi boðið mönnum 
að gera þetta, og sé svo, þá get ég ekki trúað á þann guð. Ó, kseri 
vinur minn, þjónaðu ekki þeim guði lengur ; komdu með mér og 
trúðu á annan betri guð, á guð sem er mildari og mannúðlegri.” 
En hvísli konan í faðmi mannsins þessu í eyra honum, eða dóttir 
hans eða sonur eða ástvinur, þá segir Móses að liann skuli enga með- 
aumkun með honum hafa, heldur skuli hann deyða hann og það 
bæði með smánarlegum og kvalafullum dauðdaga. Getur nú nokk- 
ur maður með viti, getur nokkur maður sem ber sanngirni eða kær- 
ieika í brjósti, kallað réttláta og kærleiksríka aðra eins löggjöf og 
þessa ? Eða ef að hún er kærleiksrík þcssi löggjöf, ef að hún er 
guðdómleg, sem Móses segir, því að hann talar einlægt í drottins 
nafni, hví haf'a menn hana þá ekki til fyrirmyndar enn þann dag í 
dag ? Iíví eru þjóðirnar búnar að kasta henni ? Hún var lengi í 
góðu gengi, vér vitum það vel. Klerkar og kyrkjur héldu henni 
uppi. Það var rannsóknarrétturinn voðalegi, sem standa mun um 
aldur og ár, scm smán og svívirðing í sögu mannkynsins, sem ber 
vitni um það, hvað mennirnir geta orðið blindaðir og heimskir, vott- 
ur um það,hverju trúin án skynseminnar getur til leiðar komið, getur 
æst og hefir æst hinar grimmustu og verstu fýsnir sem til eru í eðli 
mannsins. Hvers vcgna er það nú,að kyrkjan er hætt að haldaþeim 
uj)pi til streitu þcssum kenningum, opinberlega og í heyranda hijóði 
en í stað þess laumast með þær í skugganum og reynir að réttlæta 
þær með sinni sætu, sykruðu tungu, er hún segir að hinn þríþætti 
rauði þráður, sem gangi í gegnum löggjöf Mósesar, sé heilagleiki, 
réttlæti og kærleikur ? Hvers vegna er hún hætt við það, ef ekki 
fyrir það, að hún er farin að skammast sín fyrir það, hún er farin 
að sjá, að siðgæðið er þó komið á svo háa tröppu, réttlætið og kær- 
leikurinn heflr vaxið svo utan kjnkjunnar, engu síður en innan, að 
mönnum hryllir við þessu, menn mundu ekki þola kyrkjunni aðra 
eins svívirðing, annað eins himin hrópandi ranglæti, eins og þetta. 



— 7 — 


Ég segi að kyrkjan laumist með þetta í myrkrinu og skuggan- 
um, og byggi það ekki einungis á því, er bér stendur í fyrirlestrin- 
um, þar sem talað er urn þennan þríþætta rauða þráð, er gangi í 
gegnum alt Móses iögmál, heldur einnig á opinberri játning kyrkju- 
mannanna sjálfra í heyranda liljóði, er þeir hafa játað, að þetta og 
annað eins væri guðs innblástur til Mósesar. Og það má sanna 
hvenær sem vill. (Meira.) 


PÁSKARÆÐA. 

Flutt í Winnipeg 1891. 
Eftir séra M, J. Skaptason. 


Ég hcíi tekið mér fvrir umtalsefni í dag upprisuna,\upprisu 
Krists frá dauðum, eftir sögum guðspjallamannanna í Nýja Testa- 
mentinu, og er þá fyrst að atliuga, hvernig þeir segja frá þessum 
mikilvæga atburði. Menn verða að veita frásögum þessum náið at- 
hygli, því að þær segja stuttlega frá þessu og þvþ miður ber þeim 
ekki vel saman,—veita þeim meira'athygli en menif (hafa^au gsýn i-- 
lega verið vanir að gera. Ef að menn ekki gera það, geta menn 
hæglega. íengið rangar hugmyndir um atburð þennan, eins og svo 
mörgum manninum heflr hætt við. Eða til hvors er það að hafa 
biblíuna sein heiiaga bók, bók sem menn byggi á alfa sína sálu- 
hjálparvon, ef að mcnn lesa þó ekkert í henni eða veita litla sem 
enga eftirtckt því scm í henni stendur ? Ég þykist vita, að hinir 
háttvirtu rétttrúuðu bræður vorir haíi nýlega útlistað þetta og bygt 
á því alia von sáluhjálpar vorrar, alla von vora um npprisu á slðt.n 
og eilíft líf, og ég cr þeitn þakklátur ef þeir hafa getað fylt lijörtu 
manna þeirri von, að rísa upp aftur til gleði, en ekki tii kvala, en 
það er ástæða til að athuga það lítið eitt, hvort þeir liafi lesið ofan í 
kjölinn. 

Allir guðspjal!amennirnii'7segja frá upprisú Krists. Égætla að 
hafa upp aðalffásöguna. Iljá Matth. et' ltún á þessa leið: Að liðn- 
um hvildardeginuni, þegar lýsti af fyrsta degi vikunnar, komu þær 
María ír.i Magdölutn'og hin'önnur María að sjá legstaðinn. Og sji 
þá varð mikill jarðskjálíti, þvi engill drottins kotn frá himni, gekk 
þar að, velti steininum frá dyrum legstaðarins og settist á hann ; 
ásýnd hans var sem leiftur og klæði hans björt scm snjót'. Yið þessa 
sýn tirðu varðmennirnir svo hræddir, að þeit' voru sem örendir. • En 
til kvennanna mælti engillinn: “Ég veit að þið leitið að Jesú hin- 



— 8 — 


um krossfesta. Hann er ekki hér, þvi hann er upprisinn, eins og 
hann sagði; komið og sjáið staðinn þar sem herrann lá. Farið með 
skyndi og segið lærisveinum hans að hann sé upprisinn frá danðum, 
og sjá, liann fer 4 undan yður til Galilealands, og jpar munuð þér 
sjá hann ; sjáio, ég hefi sagt yður það.” En þær gengu skyndilega 
út úr gröfinni hæði hræddar og glaðar mjög, og hlupu til að flytja 
lærisveinunum þennan boðskap, og er þær voru 4 leið komnar til að 
segja lærisveinum hans frá þessu, kom Jesús móti þeim og sagði: 
“Sæiar verið þið.” En þær gengu til hans, föðmuðu fætur hans og 
veittu honum lotningu. Þá sagði Jesús við þær “ Hræðist ekki, 
farið og segið bræðrum mínum að þeir skuli fara til Galílealands og 
þar sjá mig.” 

Þetta er nú ein aðalfrásagan um upprisu Krists. Þessar frásög- 
ur liafa verið látnar gilda sem guðdómlegur innblásturþvínær 1800 
ár, hver fyrir sig innblásin, en hvað sjáum vér þegar vér förum að 
íhuga þær ? Eg veit ekki hvort cg á að biðja afsökunar fyrir að 
hreifa við þeim, en ég hefl sannarlega ekki tekið þær saman, ég get 
ekki gert við því, hvernig þær eru úr garði gerðar. Vér sjáum fljótt 
að þeim ber ekki saman í mörgum atriðum. Þeim ber ekki saman 
um, hve margar konurnar hafi verið; ekki um englana, livort þar 
var einn eða fleiri; ekki um það hvort steininum var velt frá eða 
ekki; ekki um það, hvort þær sáu Krist upprisinn eða ekki; ekki 
um það, á hvaða tíma þær komu að gröflnni; ekki um það, hvort 
þær hafl snert Krist eða ekki; ekki um það, hvað Kristur hafi sagt 
við þær. 

Þetfa er hið hclsta sem frásögum þessum ber ekki saman um, 
og er þó margt fleira athugavert við þær, sem ég sleppi í þetta sinn. 

Matth. segir, að konurnar hafi vcrið tvær, María frá Magdölum 
og liin önnur María. Mark. segir að þær hafi verið þrjár, María frá 
Magdölum, María Jakobstnóðir og Salóme. Lúkas segir að þær hafl 
verið margar. En Jóh. segirað það hafi verið iMan'a frá Magclölum 
ein. Ekki einum þeirra ber saman við annan. Vér skulum nú 
hugsa oss, að mál hefði verið borið fyrir dómnefnd um, að maður 
hefði verið myrtur í húsi einu um sólaruppkomu í morgun. “Hverj- 
ir sáu það ?” spyr dómarinn. “Við horfðum á það báðar, hún María 
og óg,” segir kona ein, “við vorum tvær einar í húsinu.” “Ekki er 
það nú alveg satt,” segir Salome, “því að ég var einmitt inni í her- 
berginu hjá ykkur ogsá það líka.” “Víst ekki,” segir þá Jóhanna, 
“Salome var þar ekki, eu þær Maríurnar voru þar báðkr og ég og 
margar konur fleiri og við sáuni það allar.” Þá kemur Jlaría fraiia 
sem til þcssa hafði þagað, og segir: “Sannleikann er bezt að segja: 



— 9 — 


engin ykkar var inni í húsinu, ég var þar ein hjá manniöum, þegar 
óvinur hans koin og myrti hann, ég cin sá það en engin hinna.” 
Hvað ætlið þér nú að dómnefnd eða dómari mundi gcra við aðra 
eins vitnaleiðslu ? Svo kenmr nú frásagan sjálf. Matth. og Mark. 
segja að konurnar hafi scð einn engil; Lúk. og Jóh. scgja að engl- 
arnir hafi verið tveir. — Þá segir Matth. að konurnar hafl séð engil 
koma af himni, er þær komu, og ganga að steininum og elta honum 
frá og kom þá jarðskjálfti mikill. Hinfr þrír guðspjallamennirnir 
geta ekkert um ncinn jarðskjálfta og segja, að búið hafi verið að 
velta steininum frá grafarmynninu er þær komu að. Matth. segir, 
að konurnar hafi mætt Jesú og hafl faðmað fætur hans. Markús og 
Lúkas minnast ekkert á það, en geta þess, að María frá Jfagdölum, 
sem búið var að reka út af sjö djöfla, hafl séð hann. Jóh. þar ámóti 
scgii', að María ein liafl séð hann, og haldið að liann hafl verið gras- 
garðsniaðurinu. Segir Jóh. að Kristur hafl bannað henni að snerta 
sig og getur hún þá ekki hafa faðmað fætur hans, því síður báðar 
nöfnurnar. — Og hvaða dómnefnd mundi svo festanokkurn trúnað 
á slíkum vitnisburðum ? 

Vér sjáum af þessu, að því er eins varið með nýjatestamentið 
eins og hið gamla. Guðspjallamaðurinn Matth. getur ekki sagt guð- 
dómlega satt, ef að Markús segir guðdómlega satt, o. s. frv., og svo 
er um þá alla. Ef að einhver einn þeirra er guðdómlega. innblásinn 
þá liljóta hinir allir að hafa rangt fyrir sér þegar engum þeirra ber 
saman. En ef að vér gætumbetur að, þá sjáum vér hvernig í þessu 
liggur. Enginn postulanna, sem um þetta skrifa, var sjónarvottur 
að þessum atburði sem þeir skrifa um. Ekkcrt guðspjallánna er 
skrifað fyr en 70 árum eftír Krist, í fyrsta lagi, meira en mannsaldri 
eftir dauða hans. Atburðir þcssir cru allir teknir eftir sögusögnum 
annara. Nú vitum vér lrve fréttir færast úr lagi sem ganga manna 
í millum í nokkrar vikur, eða nokkra mánuði, hvað þá heldur um 
fleiri tugi ára. Ilugsið yður hvernig yður mundi ganga að segja 
frá einhverjum merkisdegi í œfl afa yðar eða ömmu, sem dáin væri 
fyrir einum 40 árum. Hvernig færuð þér að iýsa því, hvað gerst 
hefði á hverri stundu, þessa ehigs, cf að þér ættuð að reiða yður á 
minni og munnmælasagnir að eins ? Ætli þér þyrftuð ekki að skapa 
inn í einhversstaðar ? 

En ég fyrir mitt leyti legg ekki neina sérlega áherslu á þetta. 
Þó að öllum guðspjallamönnunum hefði borið saman upp á staf, þá 
hefði mér hvorki fupdist það gera til né frá. Það er annað, sem ég 
heíði rekið augun í, en það er enrjUlinn oj vpprisa líkamans. Eg 
hefl miklar mætur á englunum í mannsmynd, þ. e. góðum og göfug- 



— 10 — 


um mönnum, ég elska þá. En þessa engla, sem koma af himnum 
ofan og eta kjöt og brauð, eða lmoðast við að velta steinum, eða œra 
menn o. þvl., ég get ekki liðið þá. Þeir eru leifar af náttúrudýrkun, 
þegar menn trúðu því, að englar væru í hverju tré, í hverjum stór- 
um steini, í hverri á, í vindinum, regninu, þrumunni, eldingunni, í 
hólum og lækjum og í dýrum. Það úði og grúði af þessum englum 
hjá Austurlandaþjóðum, í Brahamatrúnni, Persatrúnni og Mahómets- 
trúnni. Mahómet sá engla svo stóra, að 70 dagleiðir voru milli 
augnanna á einum þeirra. Englarnir sem látnir eru koma fram í 
trú G-yðinga, í ritningunni og í trú kristinna manna, komast ekki í 
neina líking við þá. Þaö er auðséð, að þessir englar í ritningunni 
eru leifar af hinum fyrri; trúnni á þá hefir hrörnað, og nú er hún 
alveg að deyja út og er dáin út bjá öllum mentuðutn mönnum. Þeg- 
ar því engill kemur fyrir í frásögu einni, þá er það mér óræk sönn- 
un fyrir því, að eitthvað sé bogið við þessa frásögu. Hún er þá að 
mcira eður minna leiti hugarsmíði; því að það getur hver maður 
séð, að þetta er brot gegn lögum n&ttúrunnar, en ég trúi því með 
engu móti, að skaparinn þurfi að brjóta sín eigin lög. En svo er 
annað, og það er upprisa líkamans. Eg er ckki að hafa á móti því, 
að Kristur hafi upprisið, þvf að það er trú mín, að vér allir eigum 
að upprísa, allir að lifa eftir dauðann. En upprisu líkamans er mér 
alvcg ómögulegt að trúa, liversu feginn sem ég vildi. Vór vitum 
það allir, að undir eins og maðurinn er dáinn, fcr hann að rotna, að 
leysast upp, efnin í honum fara að bieiðast út aftur í náttúruna, sum 
verða að lofti, sum að moldu, sum að málmum. Þau fiytjast yfir í 
grösin, út í loftið, í vatnið í jörðunni, yfir í aðra likami. 

Eg hefi einhverstaðar iesið sögu um merkan mann, í austur- 
löndum hold ég. Það var mesti maður, einhvcr konungur, scm 
gerði öllum gott og þjóðin elskaði hann mikið. Á sínum tíma dó 
hann og var grafinn, og var svo plantað tré citt á leiöi hans. Nokkr- 
um árum síðar kom mönnum til hugar, að flytja lík hans til must- 
eris eins og búa því'þar dýrðiegri legstað. Svo fóru menn að grafa 
upp kistuna, en þegar að henni kom var hún brotin upp. Eikin 
sem plöntuð var á gröfinni liafði brotið hana; liún luifði sent rótar- 
anga í gcgnum rifu á kistulokinu, og svo þegar rótin þroskaðist, þá 
sprengdi hún lokið. En líkið — það var liorfið úr kistunni. Eikin 
liafði etið það ; rólaranginn litii hafði dregið í sig öll efnin ýr likam- 
anum og flutt þau upp í tréð og nú var líkaminn orðinn að trénu, að 
blómum á því og eplum, og ormarnir höfðu étið sum blöðin af því 
og dýrin suraa kvistina, og mennirnir höfðu b rðað eplin, svo að lík- 



—11 — 


ami konungsins var nú kominn þarna í tréð og í dýri-., orðinn að 
ormi og noldtuð að manni. 

Þetta sýnir glögglega hvernig efni líkamans breytast. 0g þeg- 
ar því verið er að tala um, að líkami manns eins hafi upprisið, þá er 
það mér sönnun fyrir því, að annað hvort sé saga þessi tilbúningur, 
eða þá að maðurinn hafl aldrei dauður verið. 

Klerkar og kennilýður hafa vanalcga staðið fast á því, að ef að 
líkami Krists hafl ekki upprisið, þá sé óhugsandi upprisa annara, en 
þetta er alveg i'angt. I mínum^augum getukþað ekki haít nokkur 
hin minstu áhrif á mína upprisu. Vér skulum nú hugsa oss í spor- 
um þeirra hinna svokölluðu “rétttrúuðu” manna, sem trúa þvi, að 
Kristur hafl verið guð sjálfur, að þessi guð hafl dáið, verið að rotna 
í þrjú dægur, en risið síðan upp til lífsins fyrir sinn guðdómlega 
kraft. Eg sleppi þvi að tala nokkuð um það, hvort guð geti dáið, 
en setjum nú að hann einu sinni sé dauður, hvaða áhrif hefir það á 
upprisu vora þó að guð upprísi ? Líkamir vorir eru ekki guðdóm- 
legir, þeir rotna í sundur, efni þeirra fara út i loftið, í vatnið, í mold- 
ina, í grösin, í dýrin og í mennina aftur. En það ke i.ur ekki til 
þessa og ég fyi’ir mitt leyti hefi aldrei bygt von mína um upprisuna 
á Ivrists upprisu hinni líkamlegu. Þegar á barnsaldri var mér sagt, 
hvernig líkamir manna rotnuðu, livernig efnin færu út í loftið og 
grösin og svo úr þeim í dýrin og mennina; og síðan heflr méraldrei 
komið til hugar að trúa upprisu líkamans, enda hefði mér a verið það 
ómögulegt. ílitt er alt annað, hvort sálin kunni að geta tekið á sig 
líkamlegan búning, líkan þeim sem maðurinn liafði hér á jörðu. 

Eg fyrir mitt leyti þarf ekki að fara í fornar sögur, égþarfekki 
að fara að ofbjóða skynsemi minni til þess að trúa. því, sem ómögu- 
legt er að trúa, eigi maður að halda viti sínu óokertu, til þess að 
trúa því, að sála mín upprísi og að ég f'ái að sjá þá aftur, sem ég 
elskaði best, föður eða móður eða systkin, eða leikbróður eða æsku- 
vin, eða barnið mitt sem ég elskaði mest, sem var okkar hjónanna 
mesta líf og yndi, svo frið og svo góð og svo gáfuleg og ástrík, en 
sem dauðinn tók svo skyndilega úr faðmi okkar. Nei, það cr langt 
frá að svo sé. Hvar sem ég - sit eða stend eða gcng, eða renni aug- 
um mínum, eða hvarfla liuga mínum yfir heiminn, yflr náttúruna, út 
í geyminn, til sólkerfanna um hið óendanlcga rúm, þá minnir þctta 
mig á annað líf, á það, að sál mín eigi upp aftur að rísa. Líti ég 
eikina í skóginum, eða grasið á cnginu eða blómið, þásé ég hvernig 
það deyr og rotnar, en svo lifnar það við að nýjuog vcrður að fögru 
blómi eða hávaxinni eik. Ilorfi ég á hið æðandi haf, þegar stormur- 
inn reyrir upp risavaxnar holskeflur og aldan veltist áfram geysi- 



— 12 — 


leg-a þung, uns hún brotnar ;i ströndinni, en loftið skelíur ogdrynur 
og jörðin sjálf titrar af hinum feiknalegu átökum, þá minnir það mig 
á eilífðina, á kraftinn, aflið, sem aldrei deyr, sem breytist úr einni 
mynd í aðra en aldrei getur orðið að engu. Enn þá Ijdsara er það 
þegar ég horfi á ijósgeislann inn um gluggann, eða eldglæðurnar í 
ofninum hjá mér, þar er það svo ijóst hvernig viðurinn breytist í 
loga og hita. Ekki ein einasta smáögn af eldiviðnum verður að 
engu, heldur breytist það alt í önnur efni, sem sum fara út í loftið, 
en sum verða eftir í öskunni, Þó er ekkert jafnsterk sönnun fyrir 
mér um annað líf, eins og þegar ég Iiugsa um kærleikann, sem menn 
bera hver til annars, eða er ég liugsa til ranglætisins, sem einlœgt 
viðgengst meira og minna í lieiminum. Þegar ég horfl á börnin 
min, sem ég elska svo innilega, þá dylst mér það engan vegin, að 
þau eiga fyrir höndum líf eftir þetta. Þessi neisti guðdómsins sem 
í þeim býr, getur ekki að engu orðið, það er ómögulegt fyrir mínum 
augum og óhugsandi. Ég veit vel livað af líkama þeirra verður ; 
hann leysist upp og fer út í náttúruna aftur ; en þau hafa meira en 
líkama, þau hafa líka sál, sem ekki getur að engu orðið íremur cn 
krafturinn eða kletturinn eða tréð, eða dýrið ; þau hafa sál sem elsk- 
ar og vonar og stríðir og vinnur, þau hafa sál, sem einlægt þroskast 
frá vöggunni til grafarinnar — til þess að deyja ? Nci, einmitt til 
þess að lyftast á hærra stig, til þess að þroskast enn nieira, komast 
enn nær guðsríki. Eða vinurinn sem ég elskaði; ég varð ac sjá af 
honum, ég horfði á hann lagðann í gröfina, ég hlustaði á hvernig 
moldin skall á kistunni og það fór um mig hrollur, ég saknaði hans 
svo, mér fanst sem hjartað væri slitið úr brjosti mér, það var eins 
og liver e'n taug mín nötraði og skylfl, er hinn ástkæri líkami vinar 
míns var látinn síga ofan í hina dimmu gröf og svo kastað ofan á 
hann moldinni. En það var ekki sálin sem þarna var verið að grafa, 
og það huggaði mig, því ég íann það svo vel í hjarta mínu, að sála 
hans var nú orðin laus mð þessa fjötra, að liann lifði annarstaðar, og 
að þar mundi ég fá að sjá liann aftur. Ást mín fylgdi honum ylir 
um, og sála mín hefði fegin viljað vera komin þar með lionum, en 
hiuir jarðnesku fjötrar öftruðu því og glöftu sjónina. 

Nei, úr því að sálin einu sinni er tiJ, þ;í getur hún ckki að engu 
orðið. Þessi kærleikur sem nær yíir gröf og dauða, hann sannar 
mér það, að sála mín eigi upp aftur að rísa. 

Eða rangiætið í heiminum. Eg tala eigi um það, þegar monn 
með eigin breytni sinni baka sér citt eður annað ilt. þegar ruenn 
brjóta lögmil guðs og r.áttúrunnar og liljóta svo að taka hegningu 
fyrir, heldur óverðskuldað ranglæti, — Þegar t. d. einhver herkorn 



13 — 


tmgurhm fer í blóðug stríð, veður inn á lönd annara og eftir ein- 
livern blóðugan bardagánn, eru bæirnir brendir, íbúarnir deyddir 
börnin tekin úr fangi mæðranna,, slitin frá brjóstum þeirra og kvalin 
og pínd fyrir augum þeirra. Hugsum oss borg cina í logandi báli, 
þarna krýpur móðir ein yflr líki mannsins síns með barnið á brjósti 
sínu, liúsið er brcnt, faðir, móðir, bróðir, eiginmaður, öll liggja þarna 
dauð; hún lieflr liorft á hina vígóðu hermenn iu'jggva eitt baniið 
hennar á fætur öðru, og nú loks taka þeir barnið af brjósti hem.ar, 
stinga lensunum I líkama þess og kasta því á eldinn, lilægja svo að 
hljóðum þess, þangað til ioks dregur af þcim og barnið deyr. Haldið 
þér að þessi hljóð skeri ekki hjarta móðurinnar ? Og svo taka þeir 
hana og sv'ívirða hana á eftir. Og oft og mörgum sinnum heflr þetta 
verið gert til þess, að útbreiða kristnina, til þess að fá menn til að 
trúa á endurlausnina, 4 upprisuna, á bókstaflegan innblástui - , á díkið 
sem vellur af eldi og brennisteini, á djöfulinn, sem kvelur alla þá 
eilíflega sem ekki geta trúað þessu. Það hefir verið gert í guðs 
nafni og honuin sungin dýrð og lieiður af skrúðbúnum klerkum og 
biskupum, meðan þessi hryllilegu verk voru unnin. 

Iíaldið þér nú virkilega að guð láti þetta viðgangast svo að 
móðirin fái engin laun, enga uppbót á öllum sínum kvölum ? Gat 
hún gert við því að hún var fædd á þessum tímum ? Eða. haldið 
þér að morðingjar þessir fái enga hegningu ? Hér í lífi fá þeir oft 
fé og sæmd, en hinumegin—á það ekkert að vera ? Eiga þeir að 
sleppa með þetta ? Þetta er oft gert í guðs nafni. Nei, ég segi yð- 
ur það satt, að skaparinn lætur það ekki svo til ganga. Ilann væri 
meira en óttalegur guð ef að svo væri. Hann væri þá miklu verri 
en mennírnir nú eru, sem alla hryllir við þessu. 

Nei, sannarlega bendir alt á það, að til sé heimur eða líf eftir 
þetta, þar sem ranglætið fái sína liegningu, en kærleilcur dygð og 
réttlæti sín laun. Sköpunin, heimurinn, tilverau, bendir mér á ann- 
að líf, á guð, sem ekki getur verið guð hinna dauðu, heldur guð 
hinna lifendu. Eg sjálfur er sönnun fyrir því; það að ég er til, er 
hérna á þessum stað og þessum tíma, verkin sem ég vinn, hugsan- 
irnar sem ég liugsa, vonirnar mínar, kærleikurinn sem ég ber í 
brjósti,—alt þetta sýnir mér, að þó að sálin skilji við líkamann, þá 
geti hún ekki dáið, heldur hljóti að lifa eftir þetta líf. Engum ein- 
asta heilvita manni er mögulegt að hugsa sér, að heimur þessi sem 
vér sjáum, taki þannig enda, að hann verði að engu. Jörðin getur 
kólnað svo að dýr og menn og allur jarðargróður deyi út á henni, 
liún getur öll orðið að ískúlu ; hún getur einnig sprungið í sundur 
fyrir einhver náttúru-umbrot og dreifst út um geyminn ; hún getur 



— 14 — 


brunnið upp í báli. En hún getur aldrei að eilífu að engu orðið ; 
og svo er um aðra lieima. Og eins og þvi er varið með líkama 
mannsins, eins og því er varið með efnin og- aflið, þannig er því og 
varið mcð sálina. Oss er ekki mögulegt að hngsa oss, að hún verði 
að engu, úr því vér einu sinni erum búnir að játá, að hún sé til, úr 
því vér játum, að vér liöfum nokkra sái, en séum okki eintómur iík- 
ami, dauður og líflaus. 


SKÓLAMÁLIÐ. 


Baráttan um skólamálið svokallaða í Manitoba liefir vakið upp 
vofur hér og iivar. I Bandaríkjunum hafa menn sumstaðar hlaupið 
upp til handa og fóta og talað um að hleypa af stokkunum nýrri 
biblíu, sem kennast kyldi þar í almennum skólum. Ritningu þessa 
ætla þeir að gera þannig úr garði, að sleppa úr henni öllum þeim 
köflum, sem nokkur ágreiningur er um milli trúarbragðaflokkanna. 
Þetta alt saman ætla þeir að strika út, en það sem þá verður eftir, 
hið guðdómlega orðið, sem enginn trúflokkur álítur guðdómlegt, það 
ætla þeir að kenna börnunum á skólunum. Eftir skoðun trúmann- 
anna sjálfra, taka þessir mcnn kjarnann úr og kasta lionum, því að 
það sem trúflokkarnir rífast mcst um, er einmitt það, sem hver álít- 
ur guðdémlegast, það hið satr.a álítur einhver annar flokkur helbera 
vitleysu. En þetta úrval, það er ómögulegt, af þeirri ástæðu, að 
enginn trúflokkur kæmi sér saman við annan. Vér viljum hér 
minnast úrskurðar æðsta dómstóls í ríkinu Wisconsin fyrir flmm ár- 
um síðan, um að útiloka ritninguna úr skólum rikisins. Dómurinn 
var einkum bygður á því, að í biblíunni kæmi íram kenningar um 
annað eins og guðdóm Krists, um eilífa fordæming syndaranna og 
um völd og myndugleika prestanna, um hið bindandi afl sakra- 
mentanna og margt fleira, er flokkana sérstaklega deildi á um. 
Fyrir því væri ómögulegt að hafa ritninguna sem kenslubók, er svo 
væri deildar skoðanir um hana. 

Allir sannir vinir skólanna fögnuðu dómi þessum. Þetta frjálsa 
og íarsæla land heyrir engum trúflokki til. Það er jafnt þeirra sem 
trúaðir eru eða trúlausir, og þegar einhver trúflokkur eða allir trú- 
flokkar til samans leggja hendur á skólana og heimta, að liin eður 
þessi útgáfa ritningarinnar sé lesin í þeim, þá er réttlætið fótumtroð- 
ið og mannréttindunum misboðið. Menn ættu að þekkja sögu mann- 
kynsins svo vel, og muna eftir öllum ofsóknunuin og hinum blóðugu 




— 15 — 

styrjöldtttn, sem háðav hafa verið um biblíuna, til þess að sjá, hvílík- 
ur ófögnuður það væri, að hleypa öðrum eins varg í véum inn í 
skólana, eins og biblíunni. 

Það er svo fyrir að þakka, að allur þorri manna er farinn að 
sjá það, að hin fyrsta skylda manna við xnentunina er, að útiloka 
trúmál með öllu úr skólum ríkjanna, svo að allir flokkar geti notið 
þeirra jafnt, og ég hygg að enginn skynsamur maður, seni treyst 
heflr guði og sannleikanum, haíi nokkurn tíma efað það. Siðgæði 
þjóðanna, hugmyndir þeirra um réttlæti, heiður, skyldur, hreinskilni, 
um hið góða og fagra byggist ekki á neinni bók. Þessar hugmynd- 
ir hafa oi’ðið til fyrir menningu mannfélagsins. Það er jafnómögu- 
legt að binda siðgæðishugmyndir manna við bók eina, eins og að 
binda hugsanir manna, ástina, samviskuna, sönglistina, málaralist- 
ina við bækur. Ilugmyndir manna um rétt og rangt, hin gullna 
regla: “ alt sera þér viljið að aðrir geri yður, það skuluð þér þeim 
gera,” byggist ekki & neinni bók, það var til í hjörtum manna löngu 
áður en nokkur bók var til. 0g þó að hver einasta bók, hver ein- 
asta kyrkja, hver einn einasti prestur væri brendur og grafinn, þá 
lifðrþó sálin með öllum s'num hugmvndum, öllura sínum vonum, 
öllum sínum kröftum, andlegum og siðferðilegum. 

Svo er og hitt, að það er ekki jafnrétti að leyfa einni biblíu inn- 
göngu í skólana en útiloka allar aðrar. Því þá ekki leyfa þar kenslu 
eftir bókum Confuciusar, eftir ritum Buddhista, efiir Zend Avesta, 
eftir kóraninum ? Þetta eru alt biblíur eins og biblía G-yðinganna. 

Það er eingöngu með því að hafa skólana trúlausa, að jafnrétti 
voi’ður á komið. Þá er enginn trúflokkur smánaður, engin trúskoð- 
un í háði liöfð, ekki unnið á móti nokkurs manns eða nokkurs. flokks 
sannfæringu. Enda er nú farið að verða fullbjart í skólum Canada - 
ríkis til þess, að liafa þar um liönd eina eður aðra af biblíum þjóð- 
anna. 


Dagsbrun 1895 okeypis. 


Útgáfunefnd Dagsbrúnar liefl ákveðið, að nýir kaupendur að 
þessum árgangi blaðsins, fái síðastliðinn árgang ókeypis. Sendið 
oss einn dollar í “ lfegistered Letter ” eða “ Money Order ” og fáið 
frítt senda til yðar tvo árganga af blaðinu. 



Heiðruðu kaupendur. 

Með þessu blaði licfur þá Ðagsbkíjn liina fjórðu ársgöngn sína. 
Fyrir ólijákvæmilegar orsakir er liún æði seinförul í þetta skifti; en 
vér skuluin áreiðanlega bæta það upp áður en árið er alt, svo að 
kaupcndur missi einskis í. 

Dagsbríín hefir átt við allmikla erfiðleika að stríða frá fyrstu 
byrjun; hún liefir alt af verið í Tjárkröggum, ems og eðlilcgt er með 
blað í byrjun, sem enga aðra tekjugrein hefir, en áskriftargjöld frá" 
kaupendum» Og svo hafa allmargir hinna “ sannkristnu ” kyrkju- 
manna hatað liana af öllu hjarta frá byrjun. og reynt með öllu möti 
að kasta steinum á götu hennar I ci” skyldu þa? vel, að þá var 
meiri von um framför og þroskun þessa ‘•nýjasiðs’’ meðal íslend- 
inga, er þeir hefðu sitt eigið málgagn og merkisbera út af fyrir sig. 
0g þeir hafa heldur ekki legið á liði sínu með að skaða Dagsbrún, 
— þessa “guðlastandi viðurstygð,” sem ritstj. “ Sameiningarinnar” 
hefir mildilegast þóknast að kalla liana opinberlega. En þó hafa 
þeir mest og bezt rækt þessá “köllun” sína leynilega,—• á mál- 
skrafsþingum, við kaftidrykkju og á knæpum við staupaglam. Þetta 
er alls ekki sagt út í bláinn, og vér getum fært orðum vorum stað 
hvenær sem er. 

En þrátt fyrir allar slíkau tilraunir þessara heiðursmanna, hefir 
þó Dagsbrún. náð æðimikilli útbreiðslu og þó ekki nærri eins mikilli 
og vér hefðum óskað, því vér munduð auðvitað helst kjósa að allir 
íslendingar keyptu Dagsbrún.; 

Vér vitum vel að Dagsbijfm á fjölda marga vini og stuðnings- 
menn víðsvegar þar sem íslé'ndingar búa, og það er til þessara 
manr.a, hvar sem þeir svo eru, að vér sérstaldega beinum þessum 
línum, og vér skorum á þá, að.liggja nú ekki á liði sínu, en veita 
blaðinu svo traust og drengilegt fylgi, sem kringumstæður þeirra 
leyfa. Ef hver einn þessara yina vorra legði liönd á plóginn og út- 
vegaði oss einn eða fleiri nýja kaupendur, þá mundi framtíð blaðsins 
vel borgið. 

Eúmið leyfir ekki, að meira sé sagt um þetta mál að þessu 
sinni, enda ætti þcss ekki að þurfa. Að eins viljum véi gcta þess, 
að 1. Febr. þ. á. átti Dagsbrun útistandandi hjá kaupendum $150.00 
fyrir síðastl. (3.) árgang, og er það stærri upphæð en vér þolum svo 
til lengdar láti. Útgáfunf.fndin. 

Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 

Kitstjóri : Magnús J. Skaptason. 

648 William. Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétursson. 

709 Alexander Ave. — Box 3C5. 

Hbimskringua Prtg. & Publ. Co. 


